ગઝલ પરિચય 


આ લેખમાં ગઝલના સ્વરૂપ ઉપરાંત ગઝલ-લેખનથી લઈને ગઝલ-ગાયન સુધીના કેટલાંક 
પાસાની ચર્ચા કરી છે. 


ગઝલને કાવ્યના બધા પ્રકારમાં ઉચ્ચ સ્થાને મૂકી શકાય છે. કહેવાય છે કે ગઝલ તો 
મહેફિલની જાન છે. કોઈ એક નિશ્ચિત છંદમાં (બહર) એકસરખા રદીફ (અનુપ્રાસ) અને કાફિયા 
(પ્રાસ) ધરાવતા શેરોના સમુહની રચનાથી એક ગઝલ બને છે. એક જ ગઝલના જુદા-જુદા 
શેરોમાં જુદા-જુદા વિષયો પસંદ કરી શકાય છે. એક જ ગઝલના દરેક શેરનું અલગ અસ્તિત્વ 
હોય છે અને દરેક શેર પોતે સંપૂર્ણ હોય છે. એક જ ગઝલના બે શેર એકબીજા સાથે સંબંધિત 
હોતા નથી. એકબીજા સાથે સંબંધિત એવી બે પંક્તિઓ (મિસરા) મળીને એક શેર બને છે કે 
જેની પહેલી પંક્તિને ઉલા મિસરા અને બીજી પંક્તિને સાની મિસરા કહે છે. એક જ ગઝલમાં 
ઓછામાં ઓછા પાંચ અને વધુમાં વધુ અગિયાર શેર હોવા જોઈએ, પરંતુ અગિયારથી વધુ 
શેરોની ગઝલો પણ જોવા મળે છે. ફિલ્મોમાં કુલ ચાર અથવા ત્રણ શેરોની ગઝલો પણ જોવા 
મળે છે. 


રદીફ (અનુપ્રાસ) - પંક્તિના અંતે પ્રયોજાતા એકસરખા શબ્દો. 
કાફિયા (પ્રાસ) - રદીફ પહેલા પ્રયોજાતા સમાન ઉચ્ચારાંત ધરાવતા શબ્દો. 


ગઝલનો પહેલો શેર કે જેની બંને પંક્તિઓમાં રદીફનો (અનુપ્રાસ) અને કાફિયાનો (પ્રાસ) 
પ્રયોગ થયો હોય એને ગઝલનો મતલા કહેવાય છે. એક જ ગઝલમાં એકથી વધુ મતલા કહી 
શકાય છે. મતલા સિવાયના બાકીના શેરોમાં ફક્ત બીજી પંક્તિમાં જ રદીફ અને કાફિયા 
નિભાવવા જરૂરી છે. ગઝલના દરેક શેરની બીજી પંક્તિના અંતે (મતલાની બંને પંક્તિના અંતે) 
રદીફનો પ્રયોગ થાય છે અને રદીફ પહેલાં કાફિયાનો પ્રયોગ થાય છે. ગઝલનો અંતિમ શેર કે 
જેમાં શાયર પોતાના નામનો કે ઉપનામનો (તખલ્લુસ) ઉલ્લેખ કરે તેને ગઝલનો મકતા 
કહેવાય છે. ગઝલના અંતિમ શેરમાં શાયરે પોતાના નામનો કે ઉપનામનો (તખલ્લુસ) ઉલ્લેખ 
ન કર્યો હોય તો તે ગઝલનો મકતા ન કહેવાતાં ગઝલનો અંતિમ શેર કે છેલ્લો શેર જ કહેવાશે. 


ગઝલમાં રદીફ અનિવાર્ય નથી પરંતુ કાફિયા અનિવાર્ય છે. કાફિયા વગર ગઝલ રચી 
શકાય નહીં. રદીફ વગરની ગઝલમાં મતલાની બંને પંક્તિના અંતે અને બાકીના શેરોની બીજી 
પંક્તિના અંતે કાફિયાનો પ્રયોગ થાય છે. 


ગઝલ :- 


(ગઝલકાર : ઉદય શાહ) 


ખુલ્લી આંખેં ચોતરફ બસ એ જ દેખાયા કરે; 
બંધ આંખેં મનની ભીતર એ જ વર્તાયા કરે. 


દર્દ સરખું તે છતાં હાલત છે બંનેની અલગ; 
છે હૃદય વેરાન રણ ને આંખ છલકાયા કરે. 


પ્રશ્ન એને બેવફાઈનો કર્યો મેં ત્યારથી; 
ભીની આંખોંનું જવાબી મૌન પડઘાયા કરે. 


પાપ-પુણ્યોનો તફાવત આ હૃદય જાણે તો છે; 
પાપથી હરદમ છતાં આ મન કે લલચાયા કરે. 


થઈ ગયા વર્ષો “ઉદય'ના મૃત્યુને પણ તે છતાં; 
થઈ ગયો છે એ અમર, ગઝલોમાં જીવાયા કરે. 


રદીફ (અનુપ્રાસ) : કરે 

કાફિયા (પ્રાસ) : દેખાયા, વર્તાયા, છલકાયા, પડઘાયા, લલચાયા, જીવાયા. 

કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારમ્યા 

છંદ : ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગા 

તર્કસંગત નામ : ૪ગાંલગાગા-ગા 

છંદની કુલ માત્રા : ૭*૭*૭-૫ - ૨૬ 

(ગાંલગાગા સંધિના ૪ આવર્તનોનો પ્રયોગ કરીને છેલ્લા આવર્તનના છેલ્લા ગુરુનો લોપ 
કરવાથી આ છંદ પ્રાપ્ત થાય છે.) 


છંદમાં ઉપર ટપકું મુખ્ય પદ્યભાર અને નીચે ટપકું ગૌણ પદ્યભાર દર્શાવે છે. છંદના મુખ્ય 
અને ગૌણ પદ્યભાર તાલના સમ, તાલી અને ખાલી સાથે સંબંધિત હોય છે. ગઝલના છંદો 
માત્રામેળ છંદો હોવાથી ગઝલના છંદ અને સંગીતના તાલ વચ્ચે સીધો સંબંધ છે. સંગીતમાં 
લય જાળવવાનું કામ તાલ કરે છે અને એ જ કામ ગઝલ-લેખનમાં છંદ કરે છે. ઉપરોક્ત છંદમાં 
ગાંલગાગા સંધિના આવર્તનોનો પ્રયોગ થયો છે. લઘુની ૧ માત્રા અને ગુરુની ૨ માત્રાના 


હિસાબે ગાંલગાાગા સંધિની કુલ માત્રા ૨-૧૨-૨ - ૭ થશે કે જે ૭ માત્રાના તાલ રૂપક અને 
૧૪ માત્રાના તાલ દીપચંદી સાથે સીધી રીતે સંબંધિત છે. 


ગાંલગાગા - ૨*૧*૨-*૨ - ૩*૨-ર૨ - તાલ રૂપક 
ગાંલગાગા ગાંલગાગા - (૨*૧-૨-૨)ક( ર*૧-૩૨-૨) - ૩#૪-૩-૩૪ - તાલ દીપચંદી 


મતલા ખુલ્લી આંખેં ચોતરફ બસ એ જ દેખાયા કરે; 

બંને પંક્તિમાં રદીફ-કાફિયા બંધ આંખેં મનની ભીતર એ જ વર્તાયા કરે. 
શેર દર્દ સરખું તે છતાં હાલત છે બંનેની અલગ; 

ફક્ત બીજી પંક્તિમાં રદીફ-કાફિયા છે હૃદય વેરાન રણ ને આંખ છલકાયા કરે. 


પ્રશ્ન એને બેવફાઈનો કર્યો મેં ત્યારથી; 
ભીની આંખોંનું જવાબી મૌન પડઘાયા કરે. 
પાપ-પુણ્યોનો તફાવત આ હૃદય જાણે તો છે; 
પાપથી હરદમ છતાં આ મન કે લલચાયા કરે. 


મકતા થઈ ગયા વર્ષો “ઉદય'ના મૃત્યુને પણ તે છતાં; 
ગઝલકારનું નામ/ઉપનામનો પ્રયોગ થઈ ગયો છે એ અમર, ગઝલોમાં જીવાયા કરે. 


લ - લઘુઅક્ષર એટલે કે અ, ઇ, ઉ અને ત્રક સ્વર તથા એ સ્વરયુક્ત વ્યંજન કે જેનો 
ઉચ્ચારણ સમય એક માત્રા હોય છે. 


ગા - ગુરુઅક્ષર એટલે કે આ, ઈ, ઊ, એ, એ, ઓ, ઔ, અં અને અ: સ્વર તથા એ 
સ્વરયુક્ત વ્યંજન કે જેનો ઉચ્ચારણ સમય બે માત્રા હોય છે. 


સાથે ઉચ્ચારાતા બે લઘુ મળીને એક ગુરુ ગણાશે કે જેમાં બીજો લઘુ અકારાંત હોય. 


જોડાક્ષરનો થડકાર એના પહેલાના લઘુ પર લાગતો હોય તો એ લઘુને ગુરુ જ ગણવામાં 
આવશે. 


લઘુ-ગુરુ છૂટના સર્વ સામાન્ય નિયમો :- 

૧. 

બધા જ એકાક્ષરી ગુરુ શબ્દો અને બધા જ એકાક્ષરી પ્રત્યયોને ગુરુ ઉપરાંત લઘુ તરીકે પણ 
પ્રયોજી શકાય. 

૨. 

મોટેભાગના શબ્દોના અંત્ય ગુરુને લઘુ તરીકે પણ પ્રયોજી શકાય. 


૩ 


૩ 


ઉર્દૂ-હિન્દી ગીત-ગઝલમાં ગાગા સ્વરૂપના તેરા, મેરા, તેરી, મેરી, તેરે, મેરે અને કોઈ શબ્દોને 


ગાલ, લગા અને લલ સ્વરૂપે પણ પ્રયોજી શકાય છે. 


આ ઉપરાંત કેટલાંક અન્ય નિયમોને અનુસરીને ગુરુને લઘુ તરીકે અને લઘુને ગુરુ તરીકે 
પ્રયોજવાની છૂટ લઈ શકાય છે. આ બાબતની ચર્ચા હું અહીં ટાળી દઉં છું પરંતુ ઉપરોક્ત 
ગઝલનું ગણવિભાજન (લઘુ-ગુરુમાં વિભાજન) પ્રસ્‍તુત છે કે જેમાં છૂટ લીધેલા અક્ષરો રેખાંકિત 


કરીને દર્શાવ્યા છે. 


ગાંલગાગાંગાંલ ગા ગા|ગાંલગાગા|ગાંલગા 
ખુલ્‌ લી આં ખે [ચો ત રફ બસ[એ જ દે ખાયા ક 

બં[ધ આં ખે [મનની ભી તર[એ જ [વર્‌ તાયા ક 

દર્‌ દ સર ખું[તે છ તાં હા [લત છે બં ને [ની અ લગ 
છે [હર ધ્ય વે[રા રણ ને [આં ખ છલ કા [યા ક [રે 
પ્રશ્‌ ન એ ને બે વફા ઈ[|નો કર્યો મેંત્યાર થી 
ભી ની આં ખો[નું જ વા બી|મૌ ન પડ ઘા[યા ક [રે 
પાપ પુણ્‌યો[નો ત ફા વત|આ હ્ર ધ્ય જાણે તો છે 
પા પ થી હર [દમ છ તાં આ [મન કે લલ ચા[યા ક રે 
થૈ ગ [યા વર્‌ |ષો | ઉ દય ના [મૃત્‌ યુ ને પણ[તે છ તાં 
થૈ ગ યો છે એ અ |મર ગઝલો માંજી વાયા કરે 


આ છંદની ગઝલો માટે તાલ કહેરવા, દાદરા, રૂપક અને દીપચંદીનો પ્રયોગ જોવા મળે છે. 
તાલ દાદરા, રૂપક અને દીપચંદીમાં દરેક પંક્તિનો ઉપાડ તાલની પહેલી માત્રાથી થતો હોય છે 
જ્યારે તાલ કહેરવામાં દરેક પંક્તિનો ઉપાડ તાલની બીજી માત્રાથી થતો હોય છે. તાલ દાદરા 
અને રૂપકમાં લય ધીમી હોય ત્યારે કેટલીકવાર પંક્તિનો ઉપાડ દોઢમી માત્રાથી એટલે કે પહેલી 
અને બીજી માત્રાની વચ્ચેથી પણ જોવા મળે છે. 


છંદ : ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગા 

તર્કસંગત નામ : ૪ગાંલગાગા-ગા 

છંદની કુલ માત્રા : ૭મ૭૩૭-૫ - ૨૬ 

(ગાંલગાગા સંધિના ૪ આવર્તનોનો પ્રયોગ કરીને છેલ્લા આવર્તનના છેલ્લા ગુરુનો લોપ 
કરવાથી આ છંદ પ્રાપ્ત થાય છે.) 


૧. ગઝલ 

હોશવાલોં કો ખબર ક્યા બેખુદી ક્યા ચીઝ હૈ 
ગાયક : જગજીત સિંઘ 

તાલ : કહેરવા 


૨. ગઝલ 
તૂ નહીં તો ઝિંદગી મેં ઔર ક્યા રહ જાએગા 
ગાયિકા : ચિત્ર સિંઘ 


તાલ : દાદરા 


૩. ગીત 

તુમ ગગન કે ચંદ્રમા હો મૈં ધરા કી ધૂલ હૂં 
ગાયક : મન્ના ડે અને લતા મંગેશ્કર 

તાલ : રૂપક 


૪. ગીત 

અપની આઝાદી કો હમ હરગિઝ મિટા સકતે નહીં 
ગાયક : મોહમ્મદ રફી 

તાલ : દીપચંદી 


તાલ કહેરવા, રૂપક અને દીપચંદીમાં લઘુની એક માત્રા અને ગુરુની ઓછામાં ઓછી બે 
માત્રા તથા તાલ દાદરામાં લઘુની અડધી માત્રા અને ગુરુની ઓછામાં ઓછી એક માત્રાના 
હિસાબે ઉપરોક્ત છંદનું જુદા-જુદા તાલમાં મૂળ સ્વરૂપ પ્રસ્‍તુત છે. ગઝલમાં પ્રયુક્ત શબ્દોને 
ધ્યાનમાં રાખીને આ મૂળ સ્વરૂપમાં લઘુ-ગુરુને એના મૂળ સ્થાનથી આગળ-પાછળ કરીને 
ગાવાથી ગાયનમાં શબ્દોની અભિવ્યક્તિને વધુ અસરકારક બનાવી શકાય છે. 


તાલ : કહેરવા (બીજી માત્રાથી ઉપાડ) :- 


* ગાં - લગા -|ગા-[* ગાં|- લ|ગા- ગા - 


૧ ૨|૬૩[૪|।૫|૯૬ ૭ ૮૧ ૨|૬૩|।૪|।૫|૬|૬૪૭ ૮ 


* ગાં -|લ[ગા - ગા|-[* ગાં - લ|ંગા- - - 


ગાંલગાગા સંધિના પહેલા ગુરુઅક્ષર પર કોઈ શબ્દ પૂરો થતો હોય તો એને તાલ 
કહેરવાની બીજી માત્રાથી ગાવાને બદલે તાલની પહેલી માત્રાથી ગાવાથી ગાયનમાં શબ્દોની 
સ્પષ્ટતા વધી જશે. 


ગાંલગાગા સંધિના છેલ્લા ગુરુઅક્ષરથી નવા શબ્દની શરૂઆત થતી હોય ત્યારે એને તાલ 
કહેરવાની સાતમી માત્રાથી ગાવાને બદલે પછીના આવર્તનની પહેલી માત્રાથી ગાવાથી 
ગાયનમાં શબ્દોની સ્પષ્ટતા વધી જશે. આમ કરવાથી એ છેલ્લો ગુરુઅક્ષર અને પછીની સંધિનો 
પહેલો ગુરુઅક્ષર બંને તાલ કહેરવાની દોઢ-દોઢ માત્રામાં ગાવા પડશે. 


તાલ : દાદરા (પહેલી માત્રાથી ઉપાડ) :- 


ગાં - -લ|ગા ગા -[ગાં|- -લ|ગા ગા - 


ગાં - -લ|ગા ગા -[ગાં- -લ|ગા - - 


ગીત-ગઝલમાં પ્રયુક્ત શબ્દોને ધ્યાનમાં રાખીને તાલ દાદરામાં પાંચમી માત્રા પર ગવાતો 
ગુરુઅક્ષર છઠ્ઠી માત્રા પર પણ ગાઈ શકાય. 


ગાંલગાગા સંધિના છેલ્લા ગુરુઅક્ષરથી નવા શબ્દની શરૂઆત થતી હોય ત્યારે એને તાલ 
દાદરાની પાંચમી માત્રાથી કે છઠ્ઠી માત્રા પર ગાવાને બદલે પછીના આવર્તનની પહેલી માત્રાથી 
ગાવાથી ગાયનમાં શબ્દોની સ્પષ્ટતા વધી જશે. આમ કરવાથી એ છેલ્લો ગુરુઅક્ષર તાલ 
દાદરાની પહેલી માત્રા પર અને પછીની સંધિનો પહેલો ગુરુઅક્ષર તાલ દાદરાનીની બીજી 
માત્રાથી ગાવા પડશે. 


તાલ : રૂપક (પહેલી માત્રાથી ઉપાડ) : 


ગાં - લ|ગા|- ગા -[ગાં- લગા - ગા - 


ત્મ 
[62 
ઘ્૦ 
બહ 
ત્ન 
ઘ્ત 
લર 
ત્મ 
તડ 
ધ્૦ 
બહ 
ત્ન 
ઘ્ત 
લર 


ગાંલગાગા સંધિના છેલ્લા ગુરુઅક્ષરથી નવા શબ્દની શરૂઆત થતી હોય ત્યારે એને તાલ 
રૂપકની છઠ્ઠી માત્રાથી ગાવાને બદલે ફક્ત સાતમી માત્રા પર ગાવાથી ગાયનમાં શબ્દોની 
સ્પષ્ટતા વધી જશે. 


તાલ : દીપચંદી (પહેલી માત્રાથી ઉપાડ) :- 


ગાં - લ|ગા|- ગા -|ગાં- લગા - ગા - 


૧।૨ ૩।૪ પ૫ ૬ ૭|।૮ ૯ ૧૦ ૧૧૬૧૨ ૧૩ ૧૪ 


ગાં - લ|ગા|- ગા -|ગાં- લગા - - - 


છંદ અને તાલ વચ્ચેના સંબંધને કારણે એક જ છંદની રચનાને એકબીજાની ધૂનમાં 
સરળતાથી ગાઈ શકાય છે તથા જે તે છંદની નવી રચનાને પણ જે તે છંદની કોઈપણ 
રચનાની ધૂનમાં સરળતાથી ગાઈ શકાય છે. 


ગઝલના જુદા-જુદા છંદની ઉદાહરણ સહિત વિસ્તૃત ચર્ચા મારા હિન્દી પુસ્તક 
'ગઝલધારા'માં કરી છે. 'ગઝલધારા' સહિતના મારા બધા જ પુસ્તકો અને ગઝલ બાબતના 
મારા બધા જ અભ્યાસ લેખો મારી વેબસાઈટ પરથી વિના મૂલ્યે ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 


૫/૦ગ્ડા1૦ : 10003://૬11૦૬.૧૦૦૯ાં૯.૦૦11/5ા10/પવંતપ/ડ૬|1ત1લવા122વા/ 


ગાંલગાગા સંધિના આવર્તીત સ્વરૂપના છંદોમાં “'ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગા' 
છંદ ઉપરાંત “ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગ!' છંદ પણ ખૂબ પ્રચલિત છે. ગુજરાતી ગઝલમાં 
ગાંલગાગા સંધિના આવર્તીત સ્વરૂપના છંદો એટલા બધા પ્રચલિત છે કે એ છંદોમાં ગઝલ ન 
લખી હોય એવો ગુજરાતી ગઝલકાર શોધવો લગભગ અશક્ય થઈ જાય. 


છંદ : ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગા 

તર્કસંગત નામ : ૩ગાંલગાગા-ગા 

છંદની કુલ માત્રા : ૭*૭-૫ - ૧૯ 

(ગાંલગાગા સંધિના ૩ આવર્તનોનો પ્રયોગ કરીને છેલ્લા આવર્તનના છેલ્લા ગુરુનો લોપ 
કરવાથી આ છંદ પ્રાપ્ત થાય છે.) 


૧. ગઝલ 

દિલ કે અરમાં આંસૂઓં મેં બહ ગએ 
ગાયિકા : સલમા આગા 

તાલ : કહેરવા 


૨. ગઝલ 

કોઈ સાગર દિલ કો બહલાતા નહીં 
ગાયક : મોહમ્મદ રફી 

તાલ : દાદરા 


મૂળ સપ્તકલ સંધિ ગાંલગાગા પરથી અંત્યાક્ષર ગુરુ હોય એવી બીજી બે સપ્તકલ સંધિ 
લગાગાગાં અને ગાગાંલગા પ્રાપ્ત થાય છે કે જેના આવર્તનોની રચના પણ જોવા મળે છે. આ 
પૈકી લગાગાગાં સંધિના ચાર આવર્તનોના પ્રયોગવાળી રચનાઓ ફિલ્મોમાં ઘણી જોવા મળે છે. 


છંદ : લગાગાગાં લગાગાગાં લગાગાગાં લગાગાગાં 

તર્કસંગત નામ : ૪લગાગાગાં 

છંદની કુલ માત્રા : ૭મ૭*૭-૭ - ૨૮ 

(લગાગાગાં સંધિના ૪ આવર્તનોનો પ્રયોગ કરવાથી આ છંદ પ્રાપ્ત થાય છે.) 


“'ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગા' છંદના તાલના ઉપરોક્ત વિવરણ પરથી 
સમજી શકાશે કે “લગાગાગાં લગાગાગાં લગાગાગાં લગાગાગાં' છંદની રચનાની દરેક પંક્તિનો 
ઉપાડ લઘુઅક્ષરની માત્રાથી એટલે કે તાલ કહેરવામાં ચોથી માત્રાથી, તાલ દાદરામાં 
સાડાત્રણમી માત્રાથી (ત્રીજી અને ચોથી માત્રાની વચ્ચેથી), તાલ રૂપકમાં ત્રીજી માત્રાથી તથા 
તાલ દીપચંદીમાં દસમી માત્રાથી થશે. આ છંદ માટે મોટેભાગે તાલ કહેરવા અથવા દાદરાનો 
જ પ્રયોગ જોવા મળે છે. તાલ દાદરાના પ્રમાણમાં તાલ કહેરવાનો પ્રયોગ ઘણો વધારે જોવા 
મળે છે. ફિલ્મોમાં આ છંદની રચના માટે તાલ રૂપક કે દીપચંદીનો પ્રયોગ મારા ધ્યાનમાં નથી. 


૧. ગઝલ 

તેરી દુનિયા મેં જીને સે તો બેહતર હૈ કિ મર જાએં 
ગાયક : હેમંતકુમાર 

તાલ : કહેરવા 


૨. ગીત 

સુહાની ચાંદની રાતેં હમેં સોને નહીં દેતી 
ગાયક : મુકેશ 

તાલ દાદરા 


ઊાલ2વાં 

4110પ10/11૦0૫1૦: સરપરોશ (1999) 
ઊ/પડાં૦ 31/: ગતિન-તત્િત 

111૦૩૭ 31/: નિતા પતઝભી 
2611૦11110૧ 31/: ઝનગીત સિદ 


ઈૌશવાતો વને અવર વચા વેરુતી વયા વીઝ દૈ 
ફૃશ્જ વિઞે ષિમ સમજ્ઞિણ ત્તિવની વચા ચીઝ દે 
ઝનસે નઝરે વચા નિતી સશન પષિત્ાણ છો નર્ફ 
ઝાઝ ગાના પ્યાર વ ગાવૂમરી વચા ત્તીઝ હૈ 


સુભતી ગુત્ષોં ને સિશાર્ફ મૌસમોૉં જો શાયરી 
જ્ુજ્તી ઝા ને વતાયા મેજશી વચા ચીઝ હૈ 


દમ તવો સે ૧૬ ના પાણ ઝનસે દાલ-છહિત ૧મી 
ગોર વો સમજો નણીં ચ ચવામશી વચા ત્તીઝ દૈ 


રદીફ : વચા ત્તીઝ છૈ 

કાફિયા : લેસુહી, સ્વની, ગાવૂમરી, મૈજશી, સાનશી। 
કાફિયા-વ્યવસ્થા : ઈકારાંત 

છંદ : ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગાગા ગાંલગા 


ગાંલગાગા|ગાંલગાગા|ગાંલગાગાગાંલ ગા 


10 


ગઝલમાં બધા જ બંધ (સ્થાયી અને અંતરા) બે જ પંક્તિના હોય છે. જે રચનામાં એક બંધ 
પણ બેથી ઓછી પંક્તિનો (એક પંક્તિનો) અથવા બેથી વધુ પંક્તિનો હોય એ ગઝલ નથી જ 
નથી. એનો અર્થ એ નથી કે જે રચનાના બધા જ બંધ બે જ પંક્તિના હોય એ બધી જ ગઝલ 
છે; એ રચના ગઝલને બદલે કવિતાનો અન્ય પ્રકાર પણ હોય શકે. નીચે દર્શાવેલ ત્રણ રચનાને 
કેટલાંક ગઝલ કહે છે કે જે ગઝલ નથી પરતું ગીત છે. 


હોટોં સે છૂ લો તુમ મેરા ગીત અમર કર દો (જગજીત સિંઘ) 
ચિઠ્ઠી ન કોઈ સંદેસ (જગજીત સિંઘ) 
આજ જાને કી ઝિદ ના કરો (ફરીદા ખાનમ) 


11વત/ ડા ત 

115//, બાત 1111પંતલુતા', 

[1ાંગં1૩૦1૦, 

[પંતપ્ડવાવ - ૩96424, 

ઊપ]|તા"ત1 - ।1વાંત. 

(10) *9194288826032 

૫/૦ગ્ડા1૦ : 100053://511૦૬.૧૦૦૯ાં૯.૦૦11/5ા1€/પવતપ/ડ|1ત1લા122વાં/ 

૪૦૫1 ૦૦ [1116 : 1110235://પ/પ7પ/.૪૦૫01૩૦.૦૯૦11/પ૫૬5૯ા/પવંતપ%/૬૬11110/પ1૧૯૦૩ 


11 


